
gimli, man. október 1893 


Ertu lúþerskrar eða frj álslyndrar trúar ? 

(Framhald.) 

Þá er það kemiing kirkjunnar stranglega haldið fram af lúþersk- 
tim, að „Öll ritning sé innblásin af Guði“ sjá 2. Tím. 3, 16. og kver 
H. Ii. I. kafla. Ef menn fara nú að hugsa nokkuð út í, hvað þetta 
hefir að þýða, þá rís upp hvert bjargið öðru hærra á götu manna. 
Ritningin öll er innblásin af Guði, fyr mun heimrinn forganga, en 
einn bókstafr lögmálsins líði undir lok. Þetta er lúþersua kenning- 
in. Hvet, sem því ekki r ill bókstaflega trúa öllu þvi, sem ritningin 
segir, hann er ekki rétttrúaðr, hann er ekki lúþerskr. Hugsunin er 
rétt liugsuð hjá þeim herrum, því, ef að hrinda má einum staf úr 
guðdómlegribók, því má þá ekki hriuda oins þetm næsta, ef mönnum 
helst uppi að koma moð eina mótsögn miRi guðdómlegra sanninda, 
þá er byggingin hrunin, ef að hægt er að hrekja einn spádóm, guð- 
dómlega innblásinn. þá er öðrum hætt, ef að rengja má eitt guð- 
dómlegt kraftaverk 1 þessari bók og sýna, að^það or náttúrlegt, þá er 
leiðin opin að sýna og sanna það um annað, að það sé náttúrlegt líka. 
En með því að öll bygging hinnar lúþersku trúar (ekki frjálslyndrar 
trúar) er einmitt bygð á þessum bókstailega innblæstri, þá getr hver 
maðr séð það, að byggingin fer að riða. þegar einum steininum eftir 
annan er kippt burtu úr grunninum. En nú er það svo, ég ersann- 
fœrðr um það, að þeir eru sárfáir Islendingar hér vestra, sem trúa 
þvi að alt só guðdómlega satt, sem í ritningunni stendr. 

Enginn sá, sem nokkurn tíma hefir jarðfræði lesið getr trúað 
því, aðjörðin sé tæpra 6000 ára, að 6 daga liafi þurft til a$ skapa jörð- 
ina ; gem vér byggjum, en að eins part úr degi til að skapa allan 
hinn óendanlega herskara stjarnanna, eða að Adam gamli hafi sáfnað 
saman öllum hinum margbreyttu tegundum dýranna og goiið þeim 



riiifn, eins hinuih úldauðu teg.undum, hinna ýmsu tímabila jarðai', 
sem menn nú nefna á latínu og grísku, tungumálum, sem ekki voru 
til fyr en svo og svo mörgum hundruðum, jafuvel þúsundum ára efíir 
daga Adams, að biSíu tali. Hvað skyldi hann hafa kallað geirfugl- 
inn íslenska eða hákarl eða marsvín 1 sem þó tæplega liafa synt um 
árnar í aldingarðinum Eden. Til þess að geta nefnt öll dýr jarðar 
með sínu nafni, þ.i hcfði Adam orðið aö vera meiri náttúrufræðingr, 
cn nokkr núlifandi maðr, og, ef hann hefði átt að nefnadýrin á tungu 
landsmanna þeirra, er búa í landi hverju, þá hefði hann verið mál- 
fræðingr meiri, en nokkurn tíma hefir á jörðu verið eða verða mun, 
því hann hefði þá þurfi að þokkja tungumál, sem ekki voru farin að 
myndast. Til þess að g-efa smádýrunum hinum mikroskopisku nafn, 
hefði hann einnig þurfb 'stækkunargler. Þessu og öðru eins getr-eng- 
inn maðr trúað. En þófct menn neiti, að trúa því; þá u' það hið oin- 
kennilegasta, að menn hugaa srmfc, að þeir trúi hverjum bókstaf ritn- 
ingarinnar, um leið og þeir neita honum í sömu andránni, því ritn- 
ingin segir, að Guð haíi látið skopnur jarðarinnar og fugla himinsim 
koma íii Adams, til þess að vita, hvað liann kallaði þær I. Mós. 2, 19. 
Eða muti nokkr máðr trúa því, að Guð liati setið til borðs moð Abra- 
ham og etið brauð og ket, eða því, að hann hafi þurffc að ráðgasfc um 
við Abraham, hvort hann ætti að hlífa Sódóma eða ekki, eða því, aö 
hann hafi boðið Gyðingum að drepa og myrða saklausi fölk, eins og 
stendr svo afarvíða í gamla Testamentinu. Eg hefi reyndar heyrt 
prest einn lýsa því yfir, að hmu tryði þessu, tryði því, að Guð hefði 
innblásið Móses því, að eiginmaðrinn væri undir vissum tilfellum 
skyldr að taka eiginkonu sína úr fiiðmi sínum og grýta iiana í hel. 
Gott fyrir kvinnurnar lúþersku, eða hvaði En þó að prestar hafi eð i 
þykist hafa þessa trú. þá trúii' alþýða manna ekki þsssu, hún er ekki 
svo djúpt sokkin niðr í spillinguna; hún hefir veglegri hugm/nd 
um Guð, en svo, að hún trúi þes3U um Guð, ef ekki er vilt um fyrir 
henni. Mér þætti gaman að sjá jnuu alþýðumann, sem tryði þessu, 
ég vona svo góðs til þjóðar iuinnai’, að þeir séu færri. Þetta voru 
hugmyndir Gyðinga um Guð, þær voru nú e'-.'á hærri, en þetta, ,en 
hverjum ærlegum manni, som út 1 það hugsar, þykir svivirðing hin 
mesta, að ætla Guði slíkt. Eða að trúa því, að Davíð konungr hafi 
ætíð hreytt samkvæmt Guðs vilja, nema í þetta eina sinn, er hann var 
að ná Betsebu sinni. ITver trúii' því, að það haíi verið Guðs - boð, 
er hann lót sníða í sundr með sögum og jírnherfum og öxum, ekki 
einungis karla, heldr og konur og saklaus hörn, er hann tók borgina 


—147— 


Kabba, en riiningin segir, að hann liafi gjört það við íhúa þeirrar 
borgar og .„farið svo með allar borgir Ammonssona“. Því trúir eng- 
inn a•rlogr maðr, að liann hafi þá verið innblásinn af Guði, eða unn - 
ið Guði velþóknanlegt verk. En þeir, seni ekki tiúa þessu, þeir eíu 
búnir að kasta bókstafnum og geta ekki lúþerskir heitið. Hverjir 
trúa bví, að Guð hafi látið sólina standa kyrra, og tunglið standa 
kyrt, til þess að Jósúa gæti. d'repið se.m fiesta'? að Jónas gamli hatí 
fai'ið niðr um hvalskok, sem ekki er víðara en svo, að maðr getr 
smeygt um það hendi sinni, og lifað þar í þrjú dægrl Slíkt og þyí 
líkt er ekki færandi í stíl við upplýsta menn; þeir gjöra ekki anuað 
en að brosa að því. Eða hvernig er það ekki með kvennfólkið ? 
I nýja Testamentinu bannar Páll postuii því að tala á mannfuudum, 
þær mega að eins spyrja bændr sína í heimahúsum, þier eiga að vera 
undirgefnar kárlmanninum. Hvaða kirkjufélagskona vill nú halda 
þessu fram ? Er ekki allr hinn mentaði heimr að berjast á móti 
þessu og halda fram jafnrétti kvenna og karla, og þegar einn eðr 
annar ætlar að sláhinar rétttrúuðu kvennfrelsiskonur með þessum 
oi'ðum hins heilaa;a postula, þá brosa þær að því, enda er það ekki 
til annars. Eða hugmyndin, sem Páll hefir um hjónabandið, þegar 
hann er að tala um ekkjurnar í Kor. 7., þá vill hann helst fyrirmuna 
þeim að giftast aftr, en þó segir hann, að hetra sé að giftast aftr, e n 
að hrenna. Það er eins og hann sjái engar göfugri hvatii til hjóna- 
bandsins, en hinar dýrslegu. Hann talar ekkert um vináttuna, hina 
hreinu ást, er bindr sál við sál, ekkert um þá unun og ánæg'ju, seni 
það getv veitt hjónunum, að horfa á og clska góð og skomtileg börn. 
Hann man ekki eftir öðru, en hinum dýrslegu livötum, aumiu-ginn ! 
Eg held þær verði fáar konurnar, sem vildu skrifa undir þessa hug- 
rnynd Páls um hjónabandið, en þó á ritningin að vera bókstafieg og 
þær lúþerskar. 

Eða þrælahaldið. Menn vita það, að um alla ritninguna, þai 
sem á það er minnst, þá er ge.ngið út frá því, að það sé réttmætt 
°g levfilegt bæði í gamla og nýja Testam.. I gamla Testam. segir 
drottinn sjálfr Israelsmönnum, að halda þræla, já, bei'ja, þá svo að 
þeir deyji af, ef þeir að eins lifa „einn dag eftir höggið“. Þetta 
báru líka Sunnanmenn fyrir sig, er þeir börðust móti Noi'ðanmönn- 
um í þrælastríðiuu. Það mátti segja, að menn í raúninni berðust 
um þessi atriði ritningarinnar, hvort þau væru írá Gúði eða ekkí. 
Allr frelsisflokkrinn barðist á móti biflíunni, Sunnanmenn vörðu 
iiiina, enda höfðu þeir líka klerkana með sér. Sumir bershöfðingjar 



148— 


þeina voru ákaflega biflíufaslii, t. d. Stonewall Jaekson, liann var 
str .ngr biflíuirsaör eg bænagjðiðainiaðr ákaflegr. Nbrðannienn allir, 
sem börðust fyrir frelsi þiælanna, þeir 1 öiðnst þannig á móti bók- 
stafnum, og vér fyigjum þeim í anda, allr þoni Islendinga; en vér 
gætum eigi þess, að með þvíað vera í anda með Horðanmönnum og á 
móti þrælahaldinu, þá köstum vór bókstaflegum irmblæstii, eu menn 
rdá stryki yfir þetta og ætla að þoir geti verið þíþerskir samt, alt 
fyrirþað, Þóttþeir kasti aðalhyrningarsteininum, bókstafnum, í sömu 
andránni. 

Menn vita það, að fyrir daga Lúþers var það kirkjan sjálf, 
kyrkjuþingin með sínum yfirbiskupi, páfanum, sem var óskeikul 
ritningunni var þá ekki haldið fram, scm óskeikanlegi'i. En Lúþar 
og hans liðar hófu uppreisn sína gegn þessu ofurvaldi klerkanna. 
Það fór þá að kenna margra grasa hjá hinum heilögu, þeii' fóru þá 
að selja syndakvittun og sonda menn út um öll lönd til þess, að raka 
saman fé á þenna hátt. Munkar og prestar seldu mönnum aflausn 
fyrir drýgðar og ódrýgðar syndir, fyrir rán cg þjófnað, fyrir morð 
og ofríki unnið. Menn gátu d epið föður og móðnr, bróður og syst- 
ur og eiginkonu. Menn gátu keypt frændr og vini fyrir löngu 
dauða úr hreinsunareldinum; þegai' silfrið hringlaði í kistuniii, þá 
skrapp sálin í himnaríkissælu. Þegar þetta fór að ganga úr hófi, þí 
fór mönnum að ofbjóða og fór ekki að lítast á óskeikulleika kenni- 
lýð.iins og kirkjunnar. Menn fóru að hugsa sig iim, hvort það væri 
nú virkilega svo, að þeir væru óskeikandi, að þeir hefðu guðdómlegt 
vald til þessa. Skörungrinn Lúþcr reis þá upp og hóf baráttu sína 
gegn þessu ofrvaldi. En í staðinn fyrir þenna óskeikulleíka kirkjunn- 
ar sá hann að hann varð að koma með annan óskeikulleika, og hanu 
trúði sjálfr á hann. Þetta hið annað óskeikula vald, sem hann seíti 
rstaðinn fyrir kirkjuna, það var biflían. Hann notaði hiflíuna til 
þes, að hrinda með henni kirkjuvaldinu. Biflían kom nú í staðinn fyrir 
kii'kjuna eða kirkjuvaldið. Hún átti að þýða sig sjálf. Menn máttu 
nota skynsemina við útþýðingu ritningaiinm ", enda var ekki vel 
haigt hjá því að komast, en út fyrir ritninguna máttu menn ekki fara. 
Þá voru menn bannfærðír, þá voru menn djöfulsins börn. Það var 
m, ■ eðli! igt, að menn færi ekki lengra, en þetta. M.enn voru ekki 
' •ik.'nir í að no ta skynsemina, hvað trúaratriði snerti á þeim tím- 
um. Uieim voru nkki svc montaðir, sem nú gcrist, alþýða manna 
k •■ ■■ i . ík' sð lesft né skrifa, prentverk nýuppfundið, og hiflían 



149— 


uklátil á öðrtt máli, en latinu og grísku, og hún var fyiivboðm þ'oira 
hitma mentuðu manna til lestis. Menn vissu því ekki við hverju 
þeir tóku, þar sem þcir veittu bifiíunni guðdómlegan myndugleika. 
En þetta tiltæki þeirra siðbótai'manna steypti kirkjunni og páfa. Þessir 
siðbötarmenn, þeir hafa ekkihugsað vel út í það, hvað þeir gerðu, 
þegar þeii' konni skynseminni að. Þeir ætluðu sér ekki, að hún færi 
út fvrir ritninguna, þeim kom það ekki tiLJiugar. Innan ritningarinn- 
ar vébanda átti hún að vera um eilífar tíðii'. En úr því farið or að 
neyta hcnnar, þ;í er ckki hægt að halda hcnni þar, þr.u takmörk eni 
svo þröng og óeðlileg og andstæð hcnni. Það er eins og að hella ol— 
íu í eld að fara að neyta skynse.minnar við ritninguna. Hún slítr þá 
lilekki af sér, sem brunnin þráð. Já,eftelja ætti upp alt það, sem 
menn ekki tnia en þó heyrir lúþersku til, þá veit tg ekki hvar hætta 
skyldi. Þetta veit fjöldi manna, en þó vilja þeir kalla sig lúþerska. 
Kg skil það okki, hefi aldrei skilið það og verð líklega aldroi svo 
mikill maðr, að ég geti skilið þann hugsuuarhátt, nema það að hann 
er rangr. Menn eru húnir að kasta lúþerskum anda; menn eru húnir 
að kasta djöfli og víti og eilífum píslum og þannig hreinsa og iul!- 
komna guðs-hugmynd sína, en þá mega þeir ekki fara að uppástanda 
það, að þeir séu lúþerskir lengr, það er að fara með ósannindi. 

En afleiðingin af því að halda mönnum fast við þetta gamla, 
afleiðingin af því, a? prestarnir halda möniium íígbundnum í hinum 
lúþersku kvíum, aflciðingin af því, aðberja þa.ð blákalt fram, að ritn 
ingin séinnblásin bók, hún er sú, að menu leiðast til að kasta al'.i 
trú. Menn hljóta að sjá það og það er öldungis víst, að menn sjá það 
að þetto, sem prestarnir eru að fara með, sem guðdómlegan sannloika 
getr ekki verið það; þegar menn nú sjá þá, sem vera ættu fyrirmynd 
í sannleika og ö lu góðu, vísvitandi fara mcð ósannindi, einmitt í 
þoim málefnum, sem þeim og öðrum ættu að vera heilögust allra, þá 
leiðir þetta til fyrirlitningar á allri trú; menn kæra sig öldungis 
ckki um að halda dj'ra presta til að ljúga að sér, eða láta þá fylla 
æskulýðinn með lygi, Þeir menn, sem geta búið við það, eru annað 
h vort samviskulausiv eða blessaðar aumingja rolur. Þetta, að berja 
fram bókstaf og eilífar píslir, það hrindir mönnum eigi að eins frá 
kirkju og klerkum, beldr meira að segja frá áílri tiú. Það er fræ- 
kornið sem trúleysið og trúleysingjav spvetti af, en því er nú beti 
að ég vona, að þeir eru fáir. Margir þeir, aem trúleysmg'jar eru kall- 
aðir, eru það ekki, oftlega sterkir trúmenn upp á sína vísu. 



—150— 


Tíminn ætti að vera kominn, að menn færu að sýna hreínskílní í 
tnimálum, ólu'einskilnin hefir ætíð illt í för með sér, en aldrei er 
lnin jafnhættuleg og í trúmálum. Menn ættu að b&ra svo mikla virð 
ingu fyrir sjálfum sér, svo mikla virðingu fyrir Guði, sem þeir trúa 
á, eða segjast .trúa á, að vera ekkí að koma fram fyrir hann með tvö- 
feldni í hjörtúm sínum. 

Lyftum hátt upp Jiugmyndinni um hinn heilaga, fullkomna og 
kærleiksríká föðr á hímnurn. Það er ósæmilegt, aö vera að fara í 
felur eða launkróka, eða að ætla ser að hræsna fyrir lionum, að fara að 
beita hann brögðum með því að þykjast trúa því og segjast trúa því, 
8.eni maor ekki trúir, Hann hjálpi oss öll.um að komast & rctía leið 
til sín. 


Hugmyndir ýmsra þjóða um upp- 
runa heimsins. 

(Framhald). 

Hugmyndin um að allar lifandi skepnur ltafi framleíðslu af jörð- 
unni kemr fyrir í hinu margtekna orðatiltæki: ,.Móðir jörð“, sem 
finnst hjá mörgum fornum rit-höfundum. Qísohylos lætr Prometheus 
kalla: „O, guðdómlegi ether og þér margvængjuðu vindar, þér 

uppsprettur íljótanna, þú liið margfalda Kros úthafsins og þú jörð, 
móðii' allra, ég ákalla yðr öll“. Þannig ákalla Comanche-I ndíánftr 
jötðina sem móður sína og hinu mikla anda sem föður sínn. Mexi- 
co-húar ákalla sólina ogjörðína „föður og-móður vor allra“. 

Quiché-Indíánar í Guatemala hafít mjog auðuga goðafræði. Hafa 
þeir sköpunarsögu mjög líka þessum er vér höfum getið. Hún virð- 
íst því nær vera þýðing á Ovíd og hefir Bancroft sagnfræðingr 
(amaríkanskr) tilfært hana á hínu upprunalega Quiché-máli, og er 
hún þannig: 

„Himininn var myndaði’ og takmork hans fastákveðin mót hinum 
4 áftum af skaparanum og heimssmiönum, móður og föður als hins 
lifanda, af lionum fyrir livern alt hreifist föðurnum, friðgjafa manua, 
er alla hluti hefir upphugsað með speki sinni. 

Enn var enginn maðr, ekkert dýr, enginn fugl, eða græn ýúrt 
eða tré. Yfii'borð jarðar sást ekki, ekkert nema hinn kyrri sjár og 



—151— 


himiurilmið. Ekkert var samantengt, ekkert fest við annað, ekkert 
var ijafnvægi og ekkert hljóð. Ekkert Var til nema sjórinn kyrr. 
einn, hreyfingarleysi og þogn, myrkr og nótt. 

Einn var skaparinn, heimssmiðrinn. og hinn fjöðrum búni högg- 
ormr, grænn ogblár; nafn hans er (vu-cumatz, eða hinn fjöðrum búni 
höggormr. Þeir eru hjarta himnanna; þeir tölúðu saman og réðu ráð- 
um sínum og skiftu hugsunum sínum. Þeir sögðu : ,,.Jörð : ‘, og jörð- 
in kom eins og ský eða þoka;i síðan risu upp fjöllin og trén komu á 
jörðina, og Gu-cu-matz fyltist gloði og sagði: „Blessuð sé koma þín, 
ó! hjarta himnanna ! Verki voru erlokið". 

Er þetta aö eins sýnishorn af sköpunarsögu þeirra Quiché-Indí- 

ána. 

Ef vér bregðum oss yfir Alantshafið austr til Evropu og skoðum 
hugmyndir hinna norrænu þjóða þá hittum vér fyrir hinar sömu hugs 
anir í Eddu, Þar segir Hár svo : 

”Ar var alda jörð fanst eigi 

þat er ekki var; né upphiminn ; 

var-a sandr né sær, gap var Ginnunga, 

né svalar unnir enn gras ekki. 

Eun Jafnhár mælti: fyrr var þat mörgum öldum, enn jörð var 

sköput, er Nifiheimr var gjörr. þá mælti Þriði: fyrst var þó 

sá heimr í suðrhálfu, er Múspall heitir. hann er ljóss ok heitr, svá 
at 'hann er logandi ok brennandi; er hann ok ófærr þeim, er þar eru 
útlendir, ok eigi eigu þar óðul. Sá er Surtr nefndr, er þar sitr á 
landsenda til landvarnav; hann hefir log.mda sverð, ok í enda ver- 
aldar mun hann fara ok herja, ok sigra öll goðin ok brenna allan 
heim með eldi“. 

Nú mætast þessir tveir heimar, Niflheimi' vondr og kaldr og 
Múspellsheimr logandi heitr; að norðan hleðst upp ís og- hraun, en 
að sunnan kemr hitinn úr Múspellsheimi og bræðir ísinn; og af sam- 
verkun þéssara tveggja krafta skapast mannsmynd og var það Ymir 
jötunn, ættfaðir Hrímþussa, því þegar Ýmir svaf, þá spratt undir 
vinstri hönd honum maðr ok kona, og annar fótr hans gat son við 
öðrum og eru þaðan komnir Hrímþussar. 

En auk Ýmis skópst kýr sú, er Auðhumla heitir við það er hrím 
ið draup, þá er hitanum úr Múspellsheimi sló á móti kuldanum úr 
Niflheimi. Eunnu fjórar mjólkurár úr spenum hennar og við það 




fæddisf Ýrxiir. En kýrin sleikt-i hrímsteina Jxá, er saltir vóiu og hið 
fyrsta kveld kom úr steinunum mannshár, annan dag mannshöfuð, 
jþi’iðja dag var það allr maðr, sá er nefndr Buri og átti son er Börr 
hét. Börr fékk Beslu dóttr Bölþorns jötuns og átti við henni þá 
Oðin, Vala og Ve. Þeir hræðr sköpuðu hina fyrstu menn Ask og 
Emhlu af trjám tveim, er þeir fundu á sjáfarströndu. 

Sköpunarsaga þessi vivðist benda á framrás, evóhítion, fremr en 
oinn alheims-skapara, og líkist einkum hinni gömlu sköpunarsögu 
Persa hjá Zóróaster, an þar stendr þó alheimsskaparinn, er þeir kalla 
Zerana-Akerane á hak við heimssköpunina, því hann er það, sem 
fyrst skapar ljósguðinn Ormazd og myrkraguðinn cða djöfulinn 
Aluiman; en svo skapa þeir aftr heiminn. Væri og eigi fuiða þófct 
skyldar væru hugmyndir hjá Persum cg . Ýoiðmönnum, því háðar 
þjóðirner eru konxnar af hinni sömu móðiþjóð hinum gömlu Ary- 
önurn. 

A eyjunum í Kyrrahafinu eru nndarlegar goðasagnir. Öll sköp- 
unin leiðist þar franx af einum punkti, er það kölluð rót tilverunuar. 
Heimarnir eru þrír. Hinn æðsti er andaheimrinn og er honum skift 
í sjö himna, er liggja ofar göngu tungls og sólar. Hinn annar lieimr 
iun eru eyjar þær, er eyjarskeggjar bvggja. Hver eyja hefir sinn 
sérstakann anda; utan um-hv.erja eyjuna liggr útsærinn, er nefnist hið 
mikla útþanda Plantain-blað (plantain er einskonar tró). Þriðji 
heimrinn er undir ey.junni og kallast „A-via-ki“. Undirheimr þessi 
er holurinnan, sem kokoa-hnot. Fyrir neðan hann er trjáholr einn, 
mikill, er mjókkar einlægt niðr, uns hann stendr á litlum punkti 
einum. A þeim punkti hvílir allr heimrinn, og er hann kallaðr „rót 
allrar tilveru“. Erá þessum undirstöðupunkti hefir allr heimiinn 
æxlast, fi’á honum er öll tilvei-a komin. Puuktr þeasi stendi’ þarna 
kvr, en þó er lxann gæddr einskonar yfirnáttúrlegu lifi. Þogar frá 
punktinum dregr upp í trjábolinn, kemr þar annar andi, er nefnist 
„lífið“ eða sá „er dregr andann“. Fyrir ofan hann kemr enn oiixn 
andi í bolnurn er nefnist „tími“ eða „hinn langlífi“. Eyrir ofan 
anda þenna, neðan við sjálfan undirheiminn, byggir „hin mikla móð - 
it“. Hún skapaði hinn fyrsta nxann. Líkaði henni hann svo vel, 
að hún skapaði fimin menn aðra og húa þeir sinn á hverjum .stað í 
undirheimi. Efra hluta undirheims þessa hyggír ,,Avatea“; Iíggja 
göng tvö frá hústöðum lians upp í mannheima. Fara sól og tungl 
eftir göngum þessum, er þau ganga í kring um jörðina, ,,AVatea“ 



þessi var f'iðir Guðs.og manna, heitir bústaðr hans ,.landið þunna“, 
undir því er annarstaðr er byggir annar sonr hinnar „miklu móður“, 
er nefnist „hinn ótölulegi“, er hann ^sjóguð, faðir og skapari allra 
fiska. 

Enn þá neðar í undirheimum er aðsetr fuglaguðsins, er skapað 
hefir alt það, er í lofti flýg'i'. Fjórða barnið hinnar miklu móður ev 
,,bergmálið“ (echo), það byggir hola kletta. JÞar fyrir neðan byg-gir 
gyðjan ,,Itaka“ eða „Mæða“, stýrir hún vindum og geymir storma 
í lokaðri körfu, en sleppir þeim út, er lienni sýnist. Xeðst allra, við 
hlið hinnar gömlu móður, er hið sjötta barn hennar er nefnist „Fast- 
heldinn víð móður sína“. Býr það með henni í „landi þagnarinnar“ 
og heyrist- þar aldrei hljóð. 

Þetta er að eins ágrip af sköimnarsögu þeirra, en eftir henni að 
dæma byrjar öli tilvera á einuiriiióbreytanlegum punkti, smástígr svo 
upp, uns það vorðr að lífi. er andar, síðan að hinum ævarandi tíma, 
þá kemr tímabil framleiðslunnar, „hin mikla móðir“ og hehlr svo ;í- 
frarn á æðra og æðra stig. Þannig smáþroskast það og æxlast upp í 
Ijósheiminn, frá hinum dimma meðvitundarlausa afgrunni, og yerðr 
einlægt fullkomnara og fegurra, eftir þvísem ofar kemur. 

(Framliald næst.) 


Athuganir við sköpnnarsöguna. 

(Framhald.) 

IX. 

Pl'óntu-skopun. 

Vér höfumnú farið nokkrum orðum um aðalsköpun hinna dauðu 
hluta, um það, hvernig jörðin og heimarnir hafi vafist saman í hnatt- 
mynd, hafi verið hitaðir, lýstir, hvernig efnin hafi blandast saman, 
hvernig krystallar hafi myndast, um kletta—undirlögin, og hvornig vatn 
ið hafi þvegið þau, en loftið legið sem kápa eða þak yfir hnettinum. 
Eu þegar vötnin fara að safnast saman og slímið að setjast í botninn 
og leðjuna, þá fara hinar lifandi verurað koma fram í fjölbreyttari og 
flóknari samansetningu, en uokkurt efni annað, með aðdáaíilegri 
byggingu, eu nokkur krystall. Þessi hin nýja sköpun byrjaði með 
og var byggð upp af undarlegum heildum: li/andi kompum (eells) 


—154. 


Þessav kompu-'gnir (cell spheres) voru smíerri, eli nokkur þoku-ögn 
og þó undarlegri en sólirnar, því í þeim íólst kraftr til að lifa og 
Vaxa', til að skifcast í sundr og æxlast. Þær voru nýir heinrar, er 
áttu að fæð.i af sér æðra andlegt líf. 

Hinar lægstu lifandí myndir eru hinar einstöku kompur (cells), 
eru þær svo einf ildir, að menn vita varla, livort heldr skuli telja þær 
til jurta- eða dýraríkisins, og hefir hvorutveggja Verið gjört. Margir 
ætla, að líflð hafibyrjað í þessum lágu almenuu myndum og hafi svo 
kvíslast í jnrta og dýraríkið. Jarðfræðingarniv ráði það af járn- og 
grapliit-lögum á frumtímihilinu, að mikið hafl þá verið af plöntu- 
lífi, en svo smágjört, að nú sjást lítilspor af því. 

En þagar á fornaldartímunum (pal'aiozoiska) eru plonturnar orðn- 
ar stórar og margbreyttar, og finnast ESjjklar leifar þeirra í kletíalög- 
unum. Á silúriska tímanum finntmWér ýmsar þang og þarategund- 
ir, sem sýnishorn af sjáfargróðri þeim, er sköpunarsaga ritningarinnar 
gleymir að geta um ; en sá gróðr hafði verið í blóma um löug tíma- 
bil, áðr en nokkurt líf myndaðist á þurlendinu. Á devouska tím- 
ftnum koma landplönturnar með rótum og stöngli, og loks klæddar 
blöðnm. Á kola-tímanum urðu plöntur þessar háar sem tré og voru 
saman í afarþéttum skógum og mosakendum fenum, bæði seíþlöntur 
ýmsar og burknar, og blómstruðu þegar fram á permska tímanum. 
I skógum þessum voru blöðin og burknarnir aðaleinkennið. Þ.-ssar 
unaðsfögm plöntur. svo undarlega bygðar drógu til sín um ótal munna 
hið ósýnilegu kolefni, lilóðu þvi upp í hinum risavöxnu stönglum, 
lireinsuðu þannig loftið og mynduðu kolalögin, sem vér nú gröfum 
svo víða upp úr jörða. 

En á næsta tímanum, |miðaldartímanum (mesozoiska), þá fyrst 
sjáum vér að frceið fer að koma fram. Hinar lægri plöntumyndir 
höfðu einkum æxlast þannig, að kompa myndaðist af kompu, eða 
því, að kompurnar (cells) klofuuðu í tvent. En nú fóru að koma 
fram æðri tegundir, trjátegundir með króim og fræi. Þetta varð aðal- 
einkenni plönturíkisins á trías- og júra-tíinabili mesozoiska tímans. 
Þá loksins koma grösin, sem ritningin lætr plöntusköpnnina byrja á. 
Svo koma hinar æðri plöntutegundir, angiosperma, og á krítar-tíma 
bilinu -korna síðar, poplar, eik, lúckorie, bækitré og sykrviðir; þá 
fara og að koma enn ceðri tegundir jurta og aldinviða með blómum 
og blöðum. 

Þegar vér erum að lýsa sköpuuinni, þá megum vér ekki hlaupa 
yfir blóinið, því það er íyrirmynd æðri aðdráttar milli karlkyus og 



kvennkyíis, /Iðgreíníngin milli karlkyns og kvennkyns' kemr mjög 
snemma fyrir hjá plöntunum. Það sjáum vér jafnvel hjá þang og 
þarategundum, en í fullri fegrð sjáum vér fyrst afl þetta verkandihjá 
hlómstrum þeirn er hlöð hafa . Hér sjáum vér verulegt hjónaband 
með torhoði um familíu og heimili. Ef til yill þekkja hjónaefnin 
hvorugt annað, en vindgolunni hefir komið til hugar, að stofna til 
hjónahands milli þeirra, og hefír borið brúðgumann á vængjum sér 
langar leiðir, eða þau hafi vaxið npp, sem nágrannar eða frændr. En 
þau ganga i bókstaflegt hjónaband. Stöngullin er skrýddr brúð- 
k-aupsklæðum, blöðin koma í mjúkum klæðum , sem gestir eða vitni 
Ymíst eru krónublöðin ískínandi hvítum skrúða eða bláum, eða þá 
að slær á þau rósrauðum feinmisroða, er þau þyrpast utan um hjóna- 
efnin sem brúðarmeyjar og brúðarsveinar. Voisluborðið er alsett 
hunang'í og goðaveigum og angarsætr ilmrinn af því allavega, en 
kærleiksylr, ímynd ástarinnar, fer um brúðrina og með opnum örmum 
tekr hún kveðju blómstrduftsins og vígslunni er lokið. Hiðnýfædda 
blómstrbarn liggr lengi á brjóstum móðurinnar, og vaggast á blómstr- 
bikamum, uns það er orðið fullþroska og getr framleitt nýtt af- 
kvæmi, þá berst það búrtu annaðhvort af einhverju dýri eða fugli 
eða vindinum og dreifist lít á öðrum stað. Þessi framleiðsla blómstr- 
anna og ávaxtanna hefir verið og er enn æ hin sama, og skorkvikind- 
in og dýrin, eða vindrinn færa brúðurinni jafnan ástvin sinn. 
Þegar sköpunin er komin á þetta stig, þá erum vér komnir að hinu 
margbréytta og fagra plönturíki, eins og það ev onn þaun dag í 
dag. 

Hvílík sköpun var það ekki ! Hálfi dágrinn, sem ritningin 
lætr skaparaun hafa til þess, verðr að þúsundum ára, svo mörgum, að 
vér getum ekki talið þau. Meiri hlutinn af hinum elstu tegundum 
plönturíkisins er löngu útdauðr og' undir lok liðinn. En vér getum 
fundið þessar útdauðu tegundii' í steingjörðri mynd í klettunum 
heilir fjallgarðarnir eru stundum afarmiklar líkhrúgur þeirra. Stund- 
um er þeim þrýstsaman í afarmikil lög, er liggja mílum saman undir 
fótum vorum. Og ef vór fiettum blöðunum í þessum risalegu plöntu- 
bókum, þá sjáum vér sýnishorn af óendanlegu-i þolinmæði og mai'g- 
breytni sköpunarinnar. Fyrst voru skapaðar binar sílúrisku sjóplönt- 
ur með einfaldri kompubyggingu, en fram af þeim spruttu hinar 
tígulegu eikr og bin fagrvöxnu álmviðartré, aldingarðarnir voru gló- 
andi og blikandi af blómum og aldinum. 

En hvornig varnú verk þetta unnið 'I Var hver tegund sköpuð 



sérstaklega, eins og lengi hefir verið álitið, eð.i er al-t framkomið af 
hinu sama frumfræi. í’iestir vísindamenn ætla þ.ið. Jarðfræðingarn- 
ir hafa séð það, hvernig liinar gömlu tögundir hafa smátt og smátt 
breytt sér og grasafræðingarnir hafa tekið efoir því, að tegundir þær, 
sem nú eru á jörðinni, laga sig iiver eftir annari, efrir lofcslagi og 
jarðvegi og breytast hægt og hægtog báðam kemr oaman um, að 
þsssi sköpun öll se af einni mynd sprottin. Þaireru einnig aamdómi 
um það, að þessi sköpun só uáttúrleg, sem öll önnur sköpun, fram- 
leidd af lögum, sem jörðinni eru eðlileg. Þar ssm gamla sagan seg- 
ir „jörðin framleiði“, þá segja vísindin: „jörðin framleiddi“; þiu 
segja að sköpunin hafi verið eðlileg og reglufóst, að ein tegund hafi 
sprottið af annari, alt fyrir náttúrulögmál, á þ'.nn hátt, sem kallað er 
evolution (náttúru framleiðsla). Yer getum ekki heldr neitað því, 
þar eð vér daglega horfum á þessa náttúrúframleiðslu í plönturík- 
inU. 

Þessi sköpun heldr einlægt áfram. Taktu efcir því á sumardegi, 
þegar vötnin hafa „safnast saman“ í litla dæld í götunni, þá uir og 
grúir þar alt af piöntulífi að fáum stuniuin liðnum. 8ettu d'ropa 
einn af vatni þessu umlir stækkuuarglar og muntu sjá mesta urmul 
af smáum syndandi kompum. Fyrir augum vorum kom'i þær frárn úr 
hinu ósýnilega eius og lífið í hinum fornu Laurentinsku vötnum. 
Taktu eftir slíminu sem safna.il ofan á einhvern stöðapollinn; það er 
ljótt og hálfviðbjóðslegt útlits, en þar getr þú séð kompurnar skiíc— 
así í sundr og teygjast úr þeim, þær verða að lönguin þarakendum 
þráðum, ljómandi fallegum; þar sést hin dáiamlega skopun liins 
langa siluriska tíma, því er öllu þrengt þarna sainan á einn stað í 
stöðupollinum í götunni. 

Af líkum sntákompanna koma hinar stórvöxnu þangtegundir 
úthafsins, sem hver ein er lengri, en nokkur trébolr, sömuleiðis 
mosategundir og burknar á steinkolatímanum. Viðlíka smákompa 
vex og verðr að furuhnot og furutré eins og á permska tímabilinu, eða 
akarni og eik einá og á krítar-tímabilinu. Allar juitamyndir frá 
svömpum til magnoliutrés, frá myglubietti í osti til liinna tröllaaknu 
sedrusviða í Californiu koma af einstökum kompum, svo líkum,. að 
torvelt er aðþekkja eina írá annari. Og eins og í fyrndinni ínynd- 
ast þetta alt af náttúrlegurn vexti eðr evolution. En alt að einu er 
þ.vð alt sköpimarvérk hinnar leyndardómsfullu skapandi voru og 
máttar, sem vér nefnum Guð, 



Á hverju ái'i kallar höfiiiidr lífisins, eins og á hínum þriðja 
degi, og býði' grasinu að spretta á mörkum, er nýlöga voru harðar a f 
frosti, sem steinar, og alt sunnrið býðr hann jurkinum að gefi fræ af 
ser, Þassi undarlegu frækorn gaymast undir snjónum á vetrna, 
jæim er þrr óliult í hinni guðdómlegu hendi og þir bíða þiu upp- 
risu sinnar. Hið gamla boðorð : „leiði jörðin fram“, er enn þá talað 
yfir hverjum dropa vatns, yfir hverri srnáögn duftsins. Þessari röddu 
hlýðir hvert tré skógarins eg hvei't grasstrá merkurinnar. 

Framhald. 


Hugleiðingar um ritninguna. 

[FramhaM. 

Nú skulum ver taka eun önnur atriði ritningarinnar, sem ómögu 
logt er að samrýma við óskeikulleika hennar. Skulum vér fara stutt 
yfir og taka að eins sýnishorn af því afarmavga, sem til mætti týna, . 

2. ) í ritningunni kemr fyrir bæði butt og endileym. Vér 

skulum að eins taka söguna um konuna, sem sköpuð var þannig, að 
Guð „tók rif úrsíðu Adanis og gjörði þar af konuna“; sögurnar um 
liinn talandi höggorm og hina talandi ösnu; um Jónas, sem átti að lifa 
3 daga í hyalsmaga (Matt. 12, 40) um Hebúkadnssar, sem átti að 

eta gras eins og uxií sjö ár. Þeg'av vé rekum oss á aðrar eins sög- 
ut og þessar í einni eður annari ritningu annara þjúða, þá kemr oss 
ekki til hugar sú vitleysa, að trúa þeim. Þær eru og verða alla 
daga vitlansar, ef á að taka þ.er bókstafiega, en ef vér skoðum líkar 
sögur í öðrum biflíum, sem þjóðsögur eða gamlar goðasagnir, þá get- 
um vór haft gagn af þeim og snmar þeirra geta þá fengiö á sig feg- 
mðarblæ. En þá er líka Ixelgi bókanna farin. 

3. ) Ei'u s'ógulegar villur. Ritningin liefir inni að halda marg- 
ar frásag-nir, sem eru sögulega rangar. Yér skulum taka t.. d. það, er 
Lxíkas segii', að Augustús Rúmverjakeisari hafi látið það boð út- 
ganga, að taka skyldi manutal xxni allau heim; þá átti Kyrenios að 
vara landstjóri á Sýrlandi, þá átti Jósep og María að fara til Betle- 
hem, ættborgai' Jóieps, til manntals, og nxeðan þau voru þar fæddist 
Kristr. I þessari frásögu eru að minsta lcosti 3 villur. Fyrat cr nú 
það, að sagan getr hvei'gi um, að manntal hafi fram farið um alt 



—158— 


Uómaríki, því síðr um heim allan. I öðru lagi er það reyndar satt, 
að Ivyrenios (Quirinus) lét taka manntal í Palaestinu,’en það var að 
eins í Júdeu og Samaríu, sem manntalið var tekið, en ekki í Galilou. 
þar sem Jósep átti heima, og gat því ekki átt við mann, sem eins 
og Jósep bjó í Galileu. Qg í 3. lagi fór manntal þetta ekki fram 
fyr, en tíu árum efiir dauð.vHei'ódesar, { staðinn fyrir, að Lúkas lætr 
það fara fram meðan Heródes erálífi. Og loks er hin 4. villan, því 
landstjóri sá, sem var á aSýrlandi, þegar Kristr fæddist, hét ekki 
Kyrenios eða á latnesku Qvirinus, heldr Quintus kSentius Saturnius. 

Yér getuin og tekið anuað dæmi. I Matt. 23, 35. er það sagt, 
að Gyðingar hafi drepið ZacharitW Baraehiasson milli musteris og 
altaris. Kn þetta er villa, því .það var Zacharia Jehójadason, sem 
þeir drápu þar, og var það ált annar maðr. Sjá Kron. 24, 20.—22., 

en Zacharia Barachiassou lifði 230 árum seinna. Af þessum og öðr 
um eins sögulegum villum má nóg linna í ritningunni. 

4. eru vísindalegar villur, er nóg til af þeim í ritningunni. 
Sýnishorn af þeim er frásaga Mósésar um sköpunina, sagan uni 
syndaflóðið, um turninn Babel, um það, er sólin stóð kyr aö boði 
Jósúa og tunglið. Menn hafa reynt að samrýma þetta og annað 
eins við vísiudin, en til þess að koma því heim, þá hafa menn þurft 
að umsnúa orðum og setningum og láta oi'ðin þýða alt annað, en 
þau þýða, og mundu menn hvergi þola annað eins annarsstaðar, en 
við biflíu-skýringar, eða bitlíudeilur. Og svo er það magnað, að 
skýringar þær umhverfa allri ræðu manna og þýðingu orða, s\'o að 
málið verðr vitleysa ein og endileysa. 

Vilji menn kynua sér þetta batr geta menn lesið í ,,Gene3Ís and 
Geology“ by Wm. Denton, „The Deluge in the light of Mpdern 
tícience" by Wm Denton ; „Tlie Bible aud 8cience“ by John VVeiss ; 
,,The Cenflict Between Keligion and Science -1 by J. W, Draper; eða 
, ,The Warfare of Science“ by Piesident A. D. Wfiite. 

(Framhald síðar). 

ISMÁ VEGltí7~ 

Hinir nýju Grundtyígianar nefnist lcirkjuflokkr einn í Danmörku, þeir 
áttu íund með ser í Koiding-bæ fyrir skömmu og voru þar mættir 1000 
manns, Þar var því lýst yfir, að ritningin se ekki Gaðs innblásið orð 
heldr sé það góð og merkileg fræðibók, skrifuð at'mönnum án guölegrar 
ullihit.inai'. Djöíuliinn væri afgömul guðfræðisleg kredda, er guðfræöi 
iiinna upplýstu tíma ekki gæti kaunast viö, ICristr var ,ekki Guðs 
sonrí þeim merkingu, sein guðí'ræöin iieiir lagt í það. iieldr væri liann 
liinn giiödómlegasti- inaör setn litaö hefði á jöröu og væri meö eftirdæmi 
sín .i og ketnnngmn vegrinn til guös-ríkis, sannleikrinn og lítíð. 



159— 


Spurningar til liinna orthodoxn. 


7. Hvernig stóð áþví að Drottinn sltyldi iðrast þess, að hafa skapað 
manninn á jörðnnni. 1. Mós. (i, 6.? Var liann þá ekki alvitr, þegar hanu 
Skapaði hann í fyrsta, svo að hann sæi fyrir frain, livernig fara mundi 
O.g því var hann að drekkja mannkyninu í syndafióðinu, þegar þessir 
nýju meun u'rðu þá ekki betn, en reynd hefir á orðið? 

8. Drottinn segir: Sjáegvil opnayðar ,grafir, reisa yðor mitt fúlk 
upp af yðar gröfmn og leiða yður inn í ísraelsland. Þir sktiluð þá 
við trkenna, að eg ein Drottinn, þegar eg opna yðar grafir og reisi yðar 
mitt fólk upp af yðar gröf im. Eg vil láta minn anda í yður, svoaðþir 
skuluð liína og eg skal koma yður aftur inn í yðar land“. Esekíel 37, 
12—,14. Hvenær rættis't þetta loforð Drottins til Gyðinga? Eða tók spá- 
miðrinn þetta upp hiá sjálfum &3r ? Hræddr er ég um, að þeir helðu 
ekki verið liressilegir, moldngir npp úr gröfuntim fúnir og rotriir. En 
skrítið er það, að ekki er getiö um hana, þessa sveit hinna dauðu, er 
Gyðingar komuaftr í Kanaansland. Líklega hefði þó fiestam orðið star- 
sýut á liana. 

9. I Hehrea-brefinu 7. kap, 3. v., er getið um Melkisedek, er kom á 
móti Abraham forðum að þakka lionum fyrir sigrinn á konungunum, er 
hertóku Lot. Þar segir postulinn um Melkisedek v. 3.: ,Hann átti 
hvorki föður né móð :r, eða ættlegg, hvorki lífs upptök, né líí’sendir, og 
líktist í því Syui Guðs, að hann er kennimaður að eilífu". Melkisedek 
gamli liefir því átt að vera óskapaðr, hann liefir ekki einu sinni verið 
eingetinn, heldr sjálfgetinn. Hvar skyldi hann vera niina, því fyrst 
liann var í manns.líkama á dögum Abrahams og ’hafði ekki lífsendir, þá 
iiefir líkami hans ekki átt að geta dáið. Vér skyldum vera þeim ofr 
þakklatir, sem gæti sagt oss, hvar hann væri karltetrið. Þaðhefði margr 
maðrinn ganian afað sjá 'aann. 

10. Hvað var kona Abrahams skyld honurn ? 

11. Hvernig stendr á því að menn skuli vera að úthúða Mormónum 
fvrir fjölkvæni, þar sem hiuir heilögu menn í ritningunni, mennirn- 
ir eftir Gnðs hjarta, höfðu húsin full af konum, Abraham, Jakob, Saló- 
mon, Davíð og ótal fl.? Mormónar halda einmitt fast við ritninguna, og 
hver og einn rétttrúaðr, hvort heldr það er karl eðr kona, ætti því að 
lralda fram fjölkvæni, að dæmi hinna heilögu feðra. Eða er það svo, að 
mean séu farnir að reka sig á það, að þetta muui ekki vera ver.ilegt 
Guðs boð, að hafa margar konur, og því hafi menn fariö að óhlýðnast 
ritningunni í þessu? 

12. I Döm.b. 1, 19. stendr: „Og Drottinn var með Júda, svo hann 
gat tjnnið þá, sem í fjöllunum bjuggujen ei fékk hann útrekið dalbúana, 
því þeir höfðu járnsíegna vagna". Var það nú virkilega svo, að Guð al- 
mátt igr yrði þarna vanmáttugr á móti dalbúunum? Astæðan fyrif því, 
að hann gat ekki útrekið þá er þárna talin sú,að þeir höfðu járnslegna 
vagna. 

13. í 3,kap.Dómarab.stendr,aö Drottinn hafilátið heiðingja vera eftir 
í Kanaan „einkum til þess, aðísraelsbarna niðjar skyldu læra að heyja 
orusiur". Þeir átta að læra að doyða, læra ófrið og styrjöld, en ekki 
frið. Ætli að það hefði ekki verið eins aííarasælt fyrir þjóðirnar, ef þær 
hver um sig, hefðu lært að komakí hjá ófrið og sfyrjöldum, lært að lifa 
saman í einingu og hróðrkærleika? Menn eru að minsía kosti farnir ad 
prérlika á möti styrjöldum, pródika á móti þessari uppfræðingu Drottins 
til Israelsmanna. 



•—160— 


NÝ- ÚTKOMIÐ: 


Um 


bókst af 1 egan i n nblástr 
ritningarinnar. 

Fyrirle-tr effcir M. J. Skaptason. Kostar í kápu 25 cents, 
fæst hjá eftirfylgjandi möunum : á Gimli hjá höfundiuum og í 
hókverzlun G. M. Thompsons, í Winnipeg hjá Einari Olafs- 
syni, í Dakota hjá Skapta Brynjólfssyni, Mountain; Birni Halldórs- 
syni Mountain, Thorl. Thorfinnssyni, Hallson; og B. E. Jósafatssyni, 
Pembina. 



4thngið! 


Heiðruöu kaupendr I)a«shrúnar. Efþémnnið hlaðinu, þa styðjiö að 
útbreiðslu þess, og livetjið hver annan til að borga það. Því að ems get- 
>im vér haldið því fram að kaupendr standi í skilum við <>ss. Et ekki, 
verðum vér að minnka það eða fresta útkomu þess. Standið með oss c.g 
látnm ekki blaðið falla, höldum þvi og málefninu uppi. Það gjorist 
meðþví að borga hið allra fyrsta. Borgið, svo holdum vér afram með 


næsta ár. 


Onvmnnfovi Útsölntnenn SUNNANFARA í ‘Vestrheimi ern 
iollllllthllldil 1. chr. Ólafsson, 575 Main Str., Winnipeg; Sigfús Berg 
mann Garðar, N. I).; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og G. M. Thomp- 
son Gimli, iMan. Hr. Ghr. Ólafsson er aðalutsölumaðr liíaðsius í Gan- 
'ada’ og hefir einn útsölu á því í Winnipeg. Verð $1.00. 


Útsölumenn biaðsins biðjum vér svo vel gera, að endursenda það af 


blaðinu, sem þeir liafa ekki von um að seljist. _ 

Bve nær sem kaupendr að „Bagsbrún" skifta um l)iístað, eru þcir 
vinsamlega beðnir að send a skriflcgt skeyti um það til G. M. Thompson 

fík'i;:"’(J. M. Thompson, er „business manciger“ og féhirðir fiji'ir blaðið. 

DAGSBBÚN" kernr út einu sinn. á mánuði hverjutn, verð $1.00 
um árið í Vestrhcimi; á íslandi Kr. 2.00, greiðist fyrir fram. íkmd til Is- 

lands en borguð hér $0.75.-Skrifetofa blaðsms er hja Magn. J. bkapta 

son, Gimli, Man. Canada. __ _ 


Ritstjóri: MAGN. J. SKAPTASON. 
Prentaö hjá (I. M. Thompson—Gfimli 




